WikipediA 

Wikang Romblomanon 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Romblomanon ay isang Austronesyo na 
wikang panrehiyon na sinasalita, kasama ang mga 
wikang Asi at Onhan, sa lalawigan ng Romblon, 
Pilipinas. Ang wika ay tinatawag din na Ini, Tiyad Ini, 
Basi, Niromblon, at Sibuyanon. Bahagi ito ng pamilya ng 
wikang Bisaya at malapit na kaugnay ng iba pang mga 
wikang Pilipino 

Sa partikular, ito ay sinasalita sa mga sumusunod na mga 
pulo sa loob ng Romblon: 

■ Romblon: ang tanging munisipalidad ng 
Romblon . 

■ Sibuyan: lahat ng munisipalidad nito, ang 
Cajidiocan , Magdiwang, at S an Fernan do. 

■ Tablas: ang munisipalidad ng San Agustin. 

■ Silangang Mindoro: dinala ng mga 
mandarayuhan na Romblomanong mananalita 
mula sa Carmen sa Tablas ang wika partikular 
sa munisipalidad ng Bansud at pati na rin ng 
mga mandarayuhan na Romblomanong 
mananalita mula sa Tablas, Romblon at mga 
pulo ng Sibuyan sa sumusunod na mga 
munisipalidad ng Mansalay, Bulalaeao at mga 
bahagi ng Bongabong at Roxas ayon sa 
pagkakabanggit. 


Romblomanon 

Sinasalitang Pilipinas 
katutubo sa 

Rehiyon Lalawigan ng Romblon (Buong 
Romblon at Sibuyan na mga 
kapuluan; ilang bahagi ng Tablas 
maliban sa Banton, Corcuera, 
Maestro de Oeampo at Carabao) 
Mga 94,000 (2011)W 

katutubong 
tagapagsalita 
Pamilyang Austronesyo 

wika .. , _ 

- Malayo-Polinesyo 

■ Pilipino 
■ Gitnang Pilipino 
- Bisaya 
■ Gitnang Bisaya 

■ Romblomanon 


Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 rol 


Mga sanggunian 


1. Romblomanon (https://www.ethnologue.eom/18/l 
anguage/rol/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Padron:Mga Wika sa Pilipinas 




Lugar kung saan sinasalita ang Romblomanon 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Romblomanon&oldid=1680823" 


Huling pagbabago: 11:24, 29 Enero 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 










